નવસાક્ષર સાહિત્યમાલા 


બાપુનો વાતો 
ઉમાશંકર જોશી 


ચિત્રકાર 
શાગાન મુખરજી 


શ 








તડ. 


ત 
સિ 
ન 


ક્રુ 





13 


. નેશનલ 


કળ 


દ.11તં1ય 


બુક ટસટ ઇન્ડિયા 


ટે 





1531૫ 978-81-237-1127-0 

પહેલી આવૃત્તિ 1994 

પુનર્મુદ્રણ 2018 (શક 1940) 

મૂળ 9 નંદિની જોશી, સ્વાતિ જોશી, 1992 
3િત[2૫ 41 ડિત્તાણા (€///૮/૦/) 

₹ 25.00 

નિયામક, નેશનલ બુક ટ્રસ્‍ટ, ઇન્ડિયા 
'નહેરુ ભવન', 5 ઈન્સ્ટીટયૂશનલ એરિયા, ફેઝ-1 
વસંત કુંજ, નવી દિલ્હી-1 10070 દ્વારા પ્રકાશિત 
પ્રપ્/પ.1101110ાલ.૪01/.111 





એક 

એ રાતે અંધારું બહુ જ હતું. મોહન 
અંધારામાં એક્લો જતાં ગભરાય. જમણી 
તરફથી ભૂત આવશે ને ડાબી તરફથી પ્રેત 
આવશે એમ એને લાગ્યા કરે. તેમાં રી 
અંધારી ઘોર રાત હતી. 

મોહનને અંધારામાં એક 
જવા કરે છે ત્યાં પગ થંભી 
થવા માંડયું. પાસે ઘરની દાઈ 
એણે હસીને પૂછયું, “શું થયું મો 

“મને બીક લાગે છે; બાલુ” યહને તં 
દ 19.3 9361 

રંભા વહાલથી મોહનને માથ હોથેવશુકીએ ળિય 
કહેવા લાગી, “ગભરાય છે શા માટે? અંધારું 
હોય કે ગમે તે હોય, આપણે તો રામનું નામ 
















* દફન ઝટ. 


ર૬૪૨: ૪ણ મ જ ઈઝ 
સ્ક ટપ જૂ 





“૪ 


૫ દાસા 
ધ. 1 * 


“જ 
0 
દ 


1- 
/ 
8.71) 
ટ 


[) 


23 નક «ઝૂ કડક 7 


૬% ન 








બોલતાં ચાલ્યા જઈએ. વાળ પણ વાંકો ન થાય. 
જને રામનો સંગાથ તેને વળી શો ભય?” 

રંભાની વાત સાંભળીને મોહન તરત 
આગળ વધ્યો. એની જીભે રામનું નામ રમતું. 
હતું. એને હવે કશાનો ડર ન હતો. 

એ દિવસથી મોહનના મનમાંથી ડર જતો 
રહ્યો. કદીયે એ પોતાને એકલો ન માનતો. એવે 
વિશ્વાસ હતો કે જ્યાં સુધી એની રુ છા / 


ત્યાં સુધી એને કોઈ કાંઈ કરી 
ત્યારથી રામનામ એનો છવ 
ગયું. એટલે સુધી કે જિદગીની,ઈદ્ીર્હા રે પ0 
રામનું નામ એની જીભ પર હં 
બે 11021.111361 


મોહન સ્વભાવથી બહુ જ ક્રમાળત્હજેવ) તત 
જવો [નિશાળ છૂટવાનો ઘંટ વાગે કે તરત દફતર 
સમેટીને ઘર તરફ ભાગે. બીજા છોકરાઓ 






આખે રસ્તે દોસ્તદારો સાથે ગપ્પાં મારતા ચાલે. 
કોઈ રમવા માટે રસ્તે રોકાય, કોઈ કાંઈ 
ખાવાપીવા. પણ મોહન તો ન આમ જુએ ન 
તેમ. એને એમ કે કોઈ મારો મશ્કરી કરશે તો ! 

એક વાર નિશાળમાં ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા. 
એમણે વિદ્યાર્થીઓને પાંચ અંગ્રેજી શબ્દો 
લખાવ્યા. મોહને બીજા બધા શબ્દો તો બરોબર 
લખ્યા, પણ કલ્‌ શબ્દની 


લખી. શિક્ષકે એ જોયું. એ ક 














નજર ચુકાવીને બૂટની અણી મારી મોહનને 
ચેતવ્યો. અને પાસેના છોકરાની સ્લેટમાંથી 
નક્લ કરવા ઇશારો કર્યો. પણ મોહન સમજે 
તો ને? બધા છોકરાઓના પાંચે શબ્દ સાચા 
પડયા. એકલા મોહનભાઈ ઠોઠ ઠર્યા. 


ઈન્સ્પેક્ટર ચાલ્યા ગયા પછી શિક્ષક મોહન 
પર ચિડાયા. એમણે કહ્યું, “મે તો ઇશારો કર્યો 
હતો કે પાસેવાળા છોકરાની સ્લેટમાંથીન્્નાકલ 
કરી લે. નકલ કરતાં પણ ન આર્લંડે 
છોકરાઓ ખૂબ હસ્યા. 
મોહન ઘેર જવા નીકળ્યે 
દુઃખ ન હતું. એ જા ણતો હતો જેભ ાતે “૦; 
છે તે બરોબર છે. એના મનમાં દુઃ 
એ વાતનું હતું કે શિક્ષકે એને ક. વા તું 
એમનું કામ તો ચોરી મિ નાં 
ત્રણ સ્વાઃ પ્ત 
ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતા ત્યારે ત્યાં 


કુ આ 


એમણે ફિનિક્સમાં આશ્રમ સ્થાપ્યો. 


8 







આશ્રમમાં બાળકોને માટે નિશાળ ખોલવામાં 
આવી. બાપુ પોતાની રોતે બાળકોને કેળવણી 
આપવા માગતા હતા. શાળાઓમાં જે રીતે 
પરોક્ષાઓમાં નંબર આપવામાં આવતા હતા તે 

એમને પસંદ ન હતું. આશ્રમની શાળામાં 
બાળકોને ખરી કેળવણી મળે, તેમનું જ્ઞાન વધે 
અને સારી ટેવો પડે એની ઉપર એમની નજર 
રહેતી. 

પરીક્ષામાં ગુણ આપવાની,દ્વમ ર હં 
આગવી જ હતી. બધાં બાળકી [નિ 
જાતના સવાલ પૂછે. બાળકો 'પણ 
વર્ગનાં હોય. અને તેમ છતાં જેરુવધ્‌' ૨ 
જવાબો લખ્યા હોય એને ઓદ 


જણે ઓછા સારા જવ 
તેઓ વધુ ગુણ આપે. ગિરના] 
રોત એમને સમજાતી નહીંસૌર જૂવાબૉવ) તઃ 


લખનારાં બાળકો પોતાને ઓછા ગુણ મળવાનું 
કારણ પૂછવા લાગ્યાં. 



















બાપુએ એમને સમજાવ્યું : “મારે એ નથી 
બતાવવું કે રામથી શ્યામ વધુ હોશિયાર છે. એ 
ગણતરીએ હું ગુણ આપતો પણ નથી. મારે તો 
એ જોવું છે કે દરેક બાળક પહેલાં જ્યાં હતો 
ત્યાંથી ખરેખર કેટલો આગળ વધ્યો છે? એ 
કેટલું વધારે શીખ્યો છે ? હોશિયાર છોકરો ઠોઠ 
છોકરાની સાથે પોતાને સરખાવ્યા કરે અને 
ગુમાન કરતો ફરે તો એની બુદ્ધિ બુઠ્ઠી ય્‌. 
ઘમંડને લીધે ભણવામાં મહેન 
એને નહીં લાગે. જે વધુ મહે 
ચીવટથી કામ કરે છે તે જ અ 
એને હું વધારે ગુણ આપું છું. 

વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્ય 


બરોબર નજર રાખતા હ 
કે નહીં તેનો પૂરો બ્યા નિદિકડ વ] 
મળવાથી એ ફૂલાતો ફ્રે એમાંનું ચુ વેળળવાત્તમ 


આ વાત તેના મન પર એ ઠસાવતા. અને જ 
ઓછો હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય તે એક વખત 








11 


ભલે ઓછા ગુણ લાવ્યો, પણ પછી મહેનત 
કરીને વધુ ગુણ લાવે તો બાપુ એને વહાલથી 
શાબાશી આપતા. 


સિ -..---.......-૦ 


ચાર 

ગાંધીજી દક્ષિણ આડ્રિકામાં જોહાનિ- 
સબર્ગમાં વકીલાત કરતા હતા ત્યારની વાત છે. 
ઘરથી ઓફર્સ ત્રણ માઈલ 
ગાંધીજીના સૌથી મોટા દોકરા 
તેર વષેના હતા. એક વારગાં 
પોલાકે માણિલાલને ઓફિસ 
આવવાનું કહેલું. મણિલાલ 
શ્રી પોલાકે પુસ્તક માગ્યું ત્યારે મ 
આવ્યું. વાત ગાંધીજી ઈ 
મણિલાલને બોલાવી નો 
દઢતાથી કહ્યું, “બેટા, હું જ ણે કડ 
છે અને રસ્તો સૂમસામ છે. આવતાંજતાં છ 












માઈલ થાય. પણ તૈ પોલાક સાહેબનું પુસ્તક 


12 


લાવવા કબૂલ્યું હતું એટલે અત્યારે જ જઈને 
લઈ આવ.” 

બાપુનો આદેશ સાંભળીને ઘરનાં સૌ 
વિમાસણમાં પડી ગયાં. આ તે કેવી કઠોર 
સજા | કયાં નાનકડો છોકરો ને કયાં અંધારો 
રાત અને વિકટ રસ્તો ? છોકરો ભૂલી ગયો તે 
એમાં શું થઈ ગયું ? પુસ્તક કાલે લઈ અવાશે. 
આ વિચાર સૌના મનમાં 
બોલવાની કોઈની હિમત ન ચા 


હતાં કે બાપુ જે વાત એક 
વજ્લેપ બની જા ય છે. ત 
કલ્યાણભાઈએ ચુપકીદી તો 
કરી. એમણે કહ્યું, “હું પુસ્તક લઈ 
બાપુએ ધીમેથી પપ, 20] (તં ] 
ઘઢતાથી કહ્યું, “લાવવા કબૂ્યું.. શેતેઇશવત્તમ 
મણિલાલે.” 
કલ્યાણજીએ કહ્યું, “ભલે, તો મણિલાલ 
જાય. પણ એની સાથે મને જવા દો.” 


13 







«૪૬ મ 
ન છી 
ટ ન ૮૦. મ ૮ 


7. દ 
“ ₹# # ્જ્ક 
શર? 
“૧ 4 નડ કક 
પૌ 


ન.” 


મ મ પટ અમે 
ર પ દ્યા 

પ૪ રી ગ અ ષે 
હેઠે ડકરૂમ્‌,ઉકે૨૨* * પ 


પ૫ 
શ્ર 
ક 


જ 
“વો. :હ' 
ન 


રા 


હ દો ૨.૩૩13: . ₹#-% 


જન--.કેન્સ” ગની 
જ/,. ##*ન્‍ડક 


પી ન 
1) ર 
તર્ક 
68 
ર 
૪“ 
દ 
જ શૈ, 
## 
“ત ? / 


ઝત 
વડ 


%-*હૂ૪જ-%૦સઝ 


7 


ઝે 


ઝર પ્ર એન 
નં 


ડી. 
સને? 


5 7/0? 5૧ 


/ «૮/7, 
“//,/#/-#“-6 


27 # નન શન 
ત ન “% ક ૬. 
| ઝે 


6674 
##/ ર નાઉ 


ન * 97 / 7/74 5, 1. 
%. #' ન હં / 7 

“# 
“૪ ન 


યય -"ૂૂ. નયે 
ર જ ૧% 
5૫૫૬૧૧૫૫ ૧૬૧૪ ે 
કકે ૬. 


સઝ 

ષે .૧૫ ૫૯૨૬ 

૭-૧. પદ જે "ક. -- "૫% "જુ દ 
પ 


૨ 
ગ ર 
આ 
જેન 
ન... 


જન 
જે 


પે 
જે 


“કુ. 
દ્વ જા જૂ જ. જ 
"સ્પ ઝટ ચ 


જસ. 
શ: 
ઝુ 


ક 
ડડ 


ઝડ 


૯ 


ર 
સ 
૧૨૨ 
મ, 


દે. 
મ 


જ 
તે ન 


૯ 


ન જ. ઝે # 
ત” ન્‍ 
નિ ન #' જ ક 7 
દર જ 2 7 વદ 
જજ ન ૯2, 
ન . ન ન ત 1 
ઈ ધા ક ન્ન 
ક ટ રુ #/.7 
ત 7 7 
( દ / ક દા 
&કે? ક # ટિ 
નજ ર 


“4 
ક કક. 
હૃ ઈ બ ક 


- 
-જમ- --- ત 
૪ 

ર ર... 





બાપુ માની ગયા. 

મણિલાલ કલ્યાણજીની સાથે ગયો અને 
પુસ્તક લાવીને શ્રી પોલાકને આપ્યું. 

બાપુ પુષ્પથીયે કં કોમળ અને વજથીયે કઠોર 
હતા. મણિલાલે જે કામ કરવાનું કબૂલ્યું હતું તે 
એમણે તેની પાસે પાર પડાવ્યું. 









પાંચ 
મુંબઈમાં કોંગ્રેસનું સંમેલ પડ 

ગાંધીજી તાજા જ આફ્ટિકાથ જી 

હતા. કાકાસાહેબ કાલેલકર શ્રાશ્નીજ 

જઈ એમને કામમાં મદદ કરતાં. 
એક દિવસ ગાંધીજી ટેબલુની 

કશુંક શોધી રહ્યા હતા. એતે ઉત કઈ લ 

કાકાસાહેબે પૂછયું, “શું શોધો છધૂ/મ 


બાપુએ કહ્યું : “મારો પેન્સિલ ખોવાઈ છે. 
નાનકડી છે.” 








એક પેન્સિલની પાછળ બાપુ સમય ખોઈ 
રહ્યા હતા. હેરાન થઈ રહ્યા હતા. કાકાસાહેબને 
થયું કે બાપુનો સમય કીમતી છે. એમણે 
પોતાના ગજવામાંની પેન્સિલ બાપુ આગળ 
ધરો. 

“નહીં, નહીં, મારી એ નાની પેન્સિલ જ 
મારે જોઈએ.” બાપુ બાળકની પેઠે હઠ લઈ 
બેઠા. 

કાકાસાહેબ કહ્યું, “અત્યારે 
રાખો. આપની પેન્સિલ 
આપીશ. એ શોધવામાં નાહ 
બગડે છે.” 

બાપુએ કહ્યું, “એ નાનકડી 
માટે બહુ કીમતી છે. તમ (1 
એ પેન્સિલ મને રક મૂ મી 
દીકરા પાસેથી મળી છે. કેટલા ધ્રેશથી કડ 
પે।ઃસિલ આપી હતી !મારાથી એ કેમ ખોવાય? 
એ બાળકના પ્રેમની એ નિશાની છે.” 


16 












કાકાસાહેબ પછી આગળ કશું ન બોલ્યા. 
એમણે જોયું કે કંઈ પણ કહેવું નકામુ હતું. એ 
પણ ગાંધીજીની સાથે પેઃસિલ શોધવા લાગ્યા. 
છેવટે જડી. કાકાસાહેબે જોયું તો પેઃન્સિલનો 
એ ટુકડો બે ઈંચથી પણ નાનો હતો. પેન્સિલ 
જડી એટલે ગાંધીજીખુશ થયા. એ કાંઈ મામૂલી 
પેન્સિલ ઓછી હતી ? એ એક નાના બાળકના 
પ્યારની નિશાની હતી. બાળકોનો પ્ર 
માટે મહામૂલો હતો. 








છ 

બાપુને મળવા ઘણાં બાળ 
દિવસ એક નાનકડા બાળકને બ 
જોઈને બહુ દુઃખ થયું. આધા 
શરીર ઉપર પહેરણ સરખું પણ_નહ 
પૂછયા વગર રહેવાયું નહીં, માપ 
પહેરણ કેમ પહેરતા નથી ?” 

બાપુએ બાળકને વહાલથી કહ્યું, “મારો 


17 






પાસે પૈસા કયાં છે ? હું તો બહુ ગરીબ માણસ 
છું. પહેરણને માટે પૈસા કયાંથી લાવું ?” 
બાળકનું દિલ પીગળી ગયું. એણે કહ્યું, 
“મારી માને સીવતાં આવડે છે. જઓને, મારાં 
આ બધાં કપડાં એણે જ સીવ્યાં છે. હું મારી ૫ 


ષે 7 નકક ક 
1 પપ 


શ સો જડે 





માને કહીશ. એ તમને પહેરણ સીવી આપશે. 
પછી તો પહેરશોને ?' 

બાપુએ પૂછયું, “તારી મા કેટલાં પહેરણ 
સીવી આપશે?” 

બાળકે કહ્યું, “તમારે કેટલાં જોઈએ ? એક, 





બે, ત્રણ. . .? જેટલાં માગશો એટલાં સીવી 
આપશે.” 

બાપુ વિચારમાં પડી ગયા. પછી બોલ્યા, “હું 
કાંઈ એક્લો ઓછો છું ? મારા એકલાથી પહેરણ 
શી રોતે પહેરાય?” 

બાળકે પૂછયું, “પણ કેટલાં પહેરણથી 
તમારું કામ ચાલે? હું મા પાસેથી એટલાં 
પહેરણ સિવડાવી લાવીશ. કહોને ન 
કેટલાં પહેરણ જોઈએ ?” 

બાપુએ બાળકને સમજા 
ચાળીસ કરોડ ભાઈભાંડુ છે. 
બધાંનાં શરોર પર કપડાં નહીં હો 


શી રીતે પહેરવાનો? બોલ, તારી 
બધાંને માટે સીવી આપશે 915.13) તું] 
બાળકના મોં તરફ જોઈ રહ્યા. 1 
પડી ગયો. ચાળીસ કરોડ ભાઇભાંડે ! બોષુ કહે 
છે એ બરોબર છે. જ્યાં સુધી એ સૌનાં શરીર 


પર પહેરણ ન હોય ત્યાં સુધી એ પોતે શી રોતે 


20 









પહેરે? બાપુ સૌથી મોટા છે, સૌના બાપુ છે. 
ભોળા બાળકની સમજમાં આવ્યું કે આખો દેશ 
એ બાપુનો પરિવાર છે. દરેક દેશવાસી એમનો 
ભાંડુ છે. એ સૌના સાથી, સૌના દોસ્ત છે. એક 
પહેરણથી ઓછું જ એમનું કામ ચાલવાનું 
હતું ! 


સાત 


એક દિવસ યરવડા જેલમાં 
વાતમાં સરદાર વક્ષભભ 
“સંઘર્યો સાપ પણ કામનો. 
ટૅકામાં એમણે એક વાર્તા કર્હ 
એક ડોસીને ત્યાં સાપ જ્તીક 
બુમરાણ મચાવી મૂકેશ છેડી ત ] 
આવ્યાં. બધાંએ મળીને સાપને મારો નાખ્યા 
અને પછી પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યાં ગયાંડ 
ડોસીએ સાપને દૂર નાખી આવવાને બદલે 
ઘરના છાપરા પર નાખી દીધો. 


21 















હવે એવું બન્યું કે આકાશમાં ઊડતી એક 
સમડીએ એ સાપને જોયો. કયાંકથી એ 
મોતીનો હાર ઉપાડી લાવી હતી તે એના મૉંમાં 
હતો. એણે હાર ફેંકી દીધો અને સાપને ઉપાડીને 
ઊડી ગઈ. ડોસીએ છાપરા પર ચળકચળક થતી 
વસ્તુ જોઈ. વાંસડો લઈ સેરવીને ઉતારો. જએ 
છે તો મોતીનો હાર. ડોસીની ખુશાલીનો પાર 








સરદાર વક્ષભભાઈએ 
મારવાની હિમત ન સ્પ પ્ર ત] 
કરવાનો જીવ પણ ન ચાલે“એસટલેષ્તષે 


રહ્યો નહીં. સાપ સંઘર્યો તો ડોસીને હારુ,મુળ્યો. 
બાપુએ પોતાની વાર્તા 

સંભળાવી. ન 
એક વાણિયાને ત્યાં સા 

મારનાર કોઈ ન મળે. વા 

ઢાંકયો. રાતે ચોર આવ્યો. તધલોઃ ચીચે કાઈ) (ર 

કીમતી વસ્તુ સંતાડી રાખી હશે એમ માની 

ઉઘાડવા ગયો ત્યાં સાપ કરડયો. આવ્યો હતો 


2૩ 


ચોરી કરવા, અને એનો જીવ જોખમમાં આવી 
પડયો. 


આઠ 

ચરખાસંઘ માટે પૈસા ઉઘરાવવા ગાંધીજી 
એક ગામથી બીજ ગામ, એક શહેરથી બીજે 
શહેર યાત્રા કરો રહ્યા હતા. 





ઓરિસ્સામાં એમનું ભ્રમણ ચાલતું હતું. 
એક સભામાં એમણે ભાષણ કર્યું. ભાષણ પૂરું 
થયું ત્યાં એક અત્યંત ઘરડી બાઈ ઊઠીને એમની 
પાસે આવી. એના વાળ સફેદ પૂણી જેવા હતા. 
કમ્મર વાંકી વળી ગઈ હતી. ડોસીની દશા 
ચીંથરેહાલ હતી. સ્વયંસેવકોએ એને ગાંધીજી 
પાસે જતાં રોકી, પણ ઝઘડીને એ બાપુ પાસે 
આવી પહોંચી. 













/ દ હં શે 
નિ 1 , [ઈ ૪. 
/ ડે ર... 
હં / હૃ જે ૬ કિ 
જે ર 7/ 
૫ રી # સ હ ?| 
ક દ પ્ર 
ય ક ષ શ ડે 
પ કે મય કે. 
હ“ 
ર 4 584 (ર / જ 
ન કે ડો 
ક ન એ 4? 91; / મે 1 
જૂ ન 
૨૫ ૧૬૧3 શિ / પ 
ટ. ટ. હ ્‌ 2 ત ર 
ર હિ. // 1 ! 
17! 74/17 
$/ 
41 પ ે ૫ 1 1 હ 7/ 
પ શ! !/ ્‌ પ 
પ તે કી ન ક્‌ 


| બ), 1 


જ કત ક પ ી ી ર ન ન યે 
જે ન, 1/01 નીન ડિ 
શિ0.- “91/1/7402: 





“આપનાં દર્શન કરવાં છે,” કહીને એ 
ગાંધીજીને પગે લાગી. પછી એણે એની 
ઓટીમાંથી એક અધૈેલો કાઢીને ગાંધીજીના 
પગ આગળ મૂકયો. પછી શાંતિથી એ ચાલી 
ગઈ. 

ગાંધીજીએ અધેલો ઉઠાવીને પોતાની 
ઓટીમાં ખોસી દીધો. 


ચરખાસંઘનો બધો હિસાબ શેઠ 
બજા જ રાખતા હતા.તેઓ પાસને કે 
તેમણે અધેલાની ઉઘરાણી ક 
કરી દઈએ.”  . ત 


પણ બાપુ આપે તો ને? 
જમનાલાલજીએ હસીને ે 
“ચરખાસંઘના હજારો દ ણુ ત 3 
છું. આ અધેલા અંગે આપને પા 
નથી બેસતો?” ત 01 
ગાંધીજીએ કહ્યું, “આ અધેલો તો હજારો 
રપિયારથી વધારે છે. માણસ પાસે લાખો હોય 


26 


















્‌ 
દ 
ત 
જે 


શ 


---ડઝયગઇછઇન-અન “ડાઇ. ઇળ તાઇ 8. .........................ાઇસછ....-- ----- *---:.------9 :ણણાળણઇનઝાજઝ જ જ 


અને એમાંથી હજાર -બે હજાર આપી દે એમાં 
મોટી વાત નથી. પણ એ ઘરડી, ગરીબ, 
ચીંથરેહાલ બાઈની તો કદાચ આ અધેલો જ 
કુલ પૂંજી હશે. એણે તો પોતાનું સર્વસ્વ આપી 
દીધું. કેટલો ઉદાર જીવ હશે એ ! તેથી તેનો આ 
અધેલો તો મારે મન કરોડો કરતાં વધારે છે.” 


નવ 
નોઆખાલીની વાત 
મુસલમાનો વચ્ચે હુહ્ડો થટ્યોષ્હતા ષતા પછી 
લોકોનાં હૈયાંમાં આગ સળ રહી હે બ્ર 
બુઝાવવા ગાંધીજી પગપાળા 


હતા. સવારે એક ગામથી પતો અ 

અતા તો 5૪ ૩ 
વાગતાં તો બીજે ગા જ્ત્તાદ્‌ ત] 
પહોંચીને પહેલાં ક વદી 
પતાવી લેતા. તે પછી સ્નાન કરતા. સ્નોને કર 
વખતે પગ સાફ કરવા માટે એ એક ખરબચડો 


પથ્થર વાપરતા. એ પથ્થર વરસો પહેલાં 


નજ 


દ્ર 


દ 










મીરાંબહેને એમને આપ્યો હતો. બાપુએ એને 
બહુ સાચવીને રાખ્યો હતો. એ જ્યાં જતા, ત્યાં 
એ પથ્થર પણ સાથે હોય જ. 

બાપુ એક ગામે પહોંચ્યા. નાહવાની તૈયારી 
કરતાં મનુબહેને જોયું તો પથ્થર ન મળે. બહુ 
શોધ્યો, પણ મળ્યો નહીં. બાપુને એણે વાત 
કરી. કાલે જે વણકરને ઘેર રહ્યા હતા ત્યાં રહી 


ગયો હોવો જોઈએ. હવે? 

બાપુ થોડી વાર વિચારમાં 

બોલ્યા, “એ પથ્થર તું જા તે 

તું એક્લી જ જા. એક વ ન 
લઇ જાઉં?” 130. 1136 
બાપુએ સામેથી પૂછ હે મ 
મનુ મૂંગી રહી ગઈ. કહી ને દ સો 
જતાં ડર લાગે છે. નોઆખાલીમાં નાળિયેરી 


એટલે બીજી વખત ભૂલ નર્હ 
મનુબહેને પૂછયું, “કોઈ મકે 

અને સોપારોનાં વન. અજા ણ્યો માણસ ભૂલો 

28 












રો / ડઝ ન્ડ: ક 
17#.-5 ઝય નન 
ન્સ: ૧૨૩ 


દ્ર £૬4% 
ડે 


ઈ 
ન 7 
7 ળી શ્ર 
* કક 
ત્યક પ 
૨-૧ પ ર 
ષ 
થિ" ક 


કક ક 
“4 ///%%4255૮ “55555: સ્“જ્ડ્“્ડ્‌ 
5 8 જ 


રે... ત 4ર 7 ક 
। 


૬! 


અ કિ ચટ્ટ 


, જ # પ. 
ડક કે ડ,-2ડ-.ઝ-ન્ડ ન જ કઃ ૬ કન ન રેપ પ? રડ 
ે ન ૯-૨ સ ૂ અ - ક ના ી ક્્સ્સ્ન્યથ” ક; શિ જને 5 જ ક્ર જ 
ર જે ૯% જ 5% ન 7 ના ક “25525૧5: શિપ જે હ હૈ દ ને ક 
મ ટ રકન દ રૂ ઝે ઝન- અઝ થુ 5 : 
પેમ ૨-૧ યુ હિ # 7 ડક ક કરે ક ર: જેકે” ક ક 
હ ઝુ. .-:. જુ" નક ટડ 8: ડડ-. . જે... ૧૪ સપ ન 
અ. ક ન પ ય ફે પ . -ક૦ન- 
ષે ન. જ 


- સઝ ન્ડ સડ 
5 ષ્‌ “5૪ ય ય 
ઝર ક ન 
ટય જી ૬ 
સ. જૂસ ભ ડ્‌ જ 
સ્ન્ 4 સુ ન બાઈ કઝ 
“૪ નિ ક નમ ક દ 
ર્ર મ - જસ નક 
ક મઝ ક ક 
ક ન ર 


ે હે 


#ઝ 
જો ઝક ન ્ 
પ” ન ક ગાઇ ભ કે ન 
- “ઝમ ઇ-યકત- -- *- ન નજક #7 ધિ કૌ ણા 
ામાઉન્ઇનય ત ણ ક્‌ 2 ૨ કેજ જે ફે. ર જ છૂ ૬ 7 
ગક. 2 ર ચ ર ન શા ન ન છે ક ડી ક. 
# ક રી કા -- ઉ જૂ ૬ ે ક 
૦ સપિ ફરે ક ૦55 ન ૧ હ હષ શ ક... જેન 
ક ન ક ટ શૂ ક દ પ ર્‌ મ. દ્ર કિ 2 # નિ 
* - . ટ ર “4 ટ ન્ન ક 
નન ઝ ઝન ન દર્જ ન કઃ '્-૬-પે ક ડ ડઝ ન ર ઝી 
હ જી જય ષ્‌. ે ન ત્ર 4% ૦573 પર / ક. અ: છ 
ન સેઝ ન «5 ..૪ન્‍- રો રે; જ હૂ _ ય 
ટ. ક્ર કિ ડુ ત મ ્ ક “રજિ દ સ જ દિ - 3 
સે / / ન ન ન ખિ ક જ ૪ શ ક ક પધા 33 જિ ડી ડઝ જ 
“1 7 74 ર દ હે દન ઝર ક 2»: “રકે છ પે ન હ ન ર. 
ન ક ન ઝન 2 દમન ઘ્સત શ્ર ઝ ક. ન જ ક દુ? સૂ, પ રૂ ગ ર મપ્વયે- 5. ર ૨ 
2૮ ન્‍ --”-ર રૂઝ “મે ર" ઝુ કસ _ ૧ જ. 2 જ્‌ જ? દ પૂ પ 7. "5 વ્3 ન્ત્ઝ જૂ ર: 3 જ 
૪# £# 7: પ નત ન ન: ક 1 / ક ર. રિ ક ૨૨૦ %૨ ૧-5 ન ર્‌ પ્ર: 
ક ૦ 7 ત વ દે ગ વિ ન, ર ક ટ્રેન્ય જામે જોભ્ણા 2” જ કે ફ્રિ” 
સ્પ કન -ન-- 8 ક-2 િ ્ હ % “ભ ૨- જ રૃ હ. હુ 
પ5 ન ડ જ ર ન 
ર્‌ પ 
યા કે. જ્ઝ જુ 
્ર્ન્ન્ઝઝ્ઝ્ઝ્જે ૫૦૫ તે 
ય પે 


માણતા શે 


5 ક્ન્સ્ ૬ 
ઝઝર્સ્સ્ઝુ 3૪ ફં 

" ૨૨૨૨ ક ક 

સે રષ હેડ જુન “2-4 “5% કે 
રે ઝૂ 
ઝે રૂ જ 


યે 


* 
બનજો. કઝા 


8 

ઝા 

ના ક - - ૮2 પ ક ઝક ખૂ 
કણના: ક 


(1 -_ 





જ પડી જાય. વળી મનુની ઉંમર એ વખતે 
૧૫-૧૬ વરસની હતી. કદી કયાંય એકલી ગઈ 
ન હતી. પણ બાપુના, “કેમ”નો જવાબ 
એનાથી આપી શકાયો નહીં. 

જ રસ્તે બધાં આવ્યાં હતાં તે રસ્તે એ 
નીકળી પડી. પગલાંની [નિશાનીએ એ પેલા 
ગામે પહોંચી ગઈ. વણકરનું ઘરપણ મળી ગયું. 
એ ઘરમાં એક ડોસી રહેતી હતી. એણે,સ્રનુને 
જોતાં જ ઓળખી લીધી. બાપુદ્રી સાથે, ઓ 
ઘરમાં કાલે રહી હતી તે જ એદ્કર છ ૪ 
બહુ સ્નેહથી મનુનું સ્વાગત સુઝે મ 
જોવા જવા હતા. એક તો : 
બીજી આટલી લાંબી પગપા 
ડોસીમાને પોતાના ઝે ઝે તેં 
માજીને શી ખબર કે પથ્થતેનો. દનો] ની 
અણમોલ હશે. એમણે તો 
કયાંક પધરાવી દીધો હતો. બંને મળીને ન 
લાગ્યાં. સદ્ભાગ્યે પથ્થર હાથ લાગ્યો. મનુના 




















હ 1૦ 


ચતર 








૩30 


આનંદનો પાર ન રહ્યો. 


સવારે સાડા સાત વાગ્યે મનુ મુકામ પરથી 
નીકળી હતી.પાછી આવી ત્યારે એક વાગી ગયો 
હતો. પંદર માઈલ ચાલવું પડયું હતું. થાકીને 
લોથપોથ થઈ ગઈ હતી. ભૂખ પણ કકડીને 
લાગી હતી. રીસ હજી ઊતરી ન હતી. સીધી 
બાપુ પાસે પહોંચી અને એમના ખોળામાં 
પથ્થર મૂકીને રડી પડી. 

બાપુએ પ્યારથી કહ્યું, “આ 
આજે તારી ખૂબ કસોટી થ 
પથ્થર પચીસ વરસથી મારો 
હોઉં કે મહેલમાં, એ સદા મા 
છે. આવા પથરા ઘણા મ 
બેદરકારી બરોબર ન કહે ક કે 0 તં 
શીખવવા માગતો હતો. મૂન ન 

મનુએ કહ્યું, “બાપુજી, મે કદી ભશેવાનનુંવ (15 
નામ સાચા દિલથી લીધું હોય તો તે આજે.” 

બાપુએ કહ્યું, “મારે સ્રીઓને નીડર 


૩1 










બનાવવી છે. આજે કસોટી તારી એક્લીની ન 
હતી, ખરું પૂછે તો મારી પણ હતી.” મનુ કાંઈ 
બોલી નહીં. પણ મનોમન એ સમજી જરૂર 
હશે કે બાપુની શીખવવાની રીત બિલકુલ 
અનોખી હતી. 





11111ણ0તં તલા: !રલંત110 11૯55 1૫1. 1.ત., €1વતા1ત 115૯-1, પલ્પ ઝિટોઉા-1 10020 





